કાફિયા-વ્યવસ્થા નક્કી કરવાની પદ્ધતિ 


“મરીઝ'ના કેટલાંક મતલાના આધારે ગઝલમાં કાફિયા-વ્યવસ્થા સમજવાનો પ્રત્યન કરીએ. 
કાફિયા :- 


સમાન ઉચ્ચારાંતવાળા શબ્દો ગઝલમાં કાફિયા તરીકે પ્રયોજવામાં આવે છે. કાફિયામાં 
ઉચ્ચારાંતની સમાનતા એકસરખા સ્વર અને ત્યારબાદના ક્રમ સહિતના એકસરખા 
અક્ષર/અક્ષરોને કારણે હોય છે. 


કાફિયામાં મુખ્ય અક્ષર :- 


સમાન ઉચ્ચારાંતવાળા શબ્દોમાં જે અક્ષરના સ્વર પછીના અક્ષર/અક્ષરો ક્રમ સહિતના 
એકસરખા હોય એ અક્ષરને મુખ્ય અક્ષર કહીશું. બધા જ કાફિયામાં મુખ્ય અક્ષરનો સ્વર 
એકસરખો જ હોય છે જ્યારે વ્યંજન અલગ-અલગ હોય શકે છે. મતલાના બંને કાફિયામાં મુખ્ય 
અક્ષરનો વ્યંજન અલગ-અલગ હોવો જોઈએ અથવા મતલાના બંને કાફિયા પૈકી એક કાફિયાનો 
મુખ્ય અક્ષર જે તે સ્વર હોવો જોઈએ. 


કાફિયા-વ્યવસ્થા :- 


કાફિયા-વ્યવસ્થા નક્કી કરવા માટે ઓછામાં ઓછા બે કાફિયાની જરૂર પડે છે એટલે કે એક 
મતલા અથવા મતલા સિવાયના બે શેરની જરૂર પડે. મતલાની જ કાફિયા-વ્યવસ્થા આખી 
ગઝલમાં જાળવવાની હોવાથી મતલાના આધારે જ કાફિયા-વ્યવસ્થા નક્કી કરવામાં આવે એ જ 
અતિઉત્તમ છે. 


હવે કાફિયા-વ્યવસ્થા નક્કી કરવાની પદ્ધતિ જોઈએ. 


૧ 

સૌપ્રથમ કાફિયાના એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષો અલગ કરવા. જો કાફિયામાં એકસરખા 
અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો ન હોય તો એ કાફિયામાં ફક્ત અંત્યાક્ષરના સ્વર જ એકસરખા હશે અને એ 
ફક્ત સ્વરાંત કાફિયા કહેવાશે. 


ર 


કાફિયાના એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના અક્ષરનો સ્વર એકસરખો છે કે નહીં એ 
તપાસવું. જો એ એકસરખો હોય તો એ એકસરખા સ્વરવાળા અક્ષરો મુખ્ય અક્ષર કહેવાશે. 


કાફિયા-વ્યવસ્થા - (મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા) * (એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો) 


૧ 


ગઝલમાં સૌ વિચારો મારા દર્શાવી નથી શકતો; 

ઘણું સમજું છું એવું જે હું સમજાવી નથી શકતો. 

રદીફ : નથી શકતો 

કાફિયા : દર્શાવી - સમજાવી 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : વી 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો : ર્શા - જા 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : આકાર 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકાર-વી 

મુખ્ય અક્ષર અને એના પછીના પહેલા અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : ગા*ગા-ગાગા 


ર 


મેં તજી તારી તમન્ના તેનો આ અંજામ છે; 

કે હવે સાચે જ લાગે છે કે તારું કામ છે. 

રદીફ છે 

કાફિયા : અંજામ - કામ 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : મ 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો : જા -કા 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : આકાર 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્મ 

મુખ્ય અક્ષર અને એના પછીના પહેલા અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : ગા*લ-ગાલ 


૩ 


એ રીતથી પતનને ઉન્નત કરી જવાના; 
વાદળનાં નીરમાં જઇ ડૂબી મરી જવાના. 


રદીફ : જવાના 

કાફિયા : કરી - મરી 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : રી 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો :ક -મ 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : અકાર 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકારમરી 

મુખ્ય અક્ષર અને એના પછીના પહેલા અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : લ*્ગા-લગા 


ન 


જ્યાં છે એ નક્કી વાત કે કોઈ અમર નથી; 

અમૃત મળે તો શું કરું એમાં અસર નથી. 

રદીફ : નથી 

કાફિયા : અમર - અસર 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : ર 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો : મ -સ 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : અકાર 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકારમર 

મુખ્ય અક્ષર અને એના પછીના પહેલા અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : લક્લ-લલ્‌-ગા 


પ 


જ્યારે કલા, કલા નહીં, જીવન બની જશે; 

મારું કવન જગતનું નિવેદન બની જશે. 

રદીફ : બની જશે 

કાફિયા : જીવન - નિવેદન 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : ન 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો : વ - દ 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : અકાર 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકારમ્ન 

મુખ્ય અક્ષર અને એના પછીના પહેલા અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : લક્લ-લલ્‌-ગા 


૬ 


મને એવી રીતે કઝા યાદ આવી; 

કોઈ એમ સમજે દવા યાદ આવી. 

રદીફ : યાદ આવી 

કાફિયા : કઝા - દવા 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : * 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો :ઝા-વા 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : આકાર 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારાંત 

ફક્ત મુખ્ય અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : ગા 

(ફક્ત સ્વરાંત કાફિયા) 


૭ 


બસ એક વાર મોજ લૂંટી મન રહ્યું નહીં; 

જીવનમાં પ્રેમ દર્દ ફરીથી સહ્યું નહીં. 

રદીફ : નહીં 

કાફિયા : રહ્યું - સહ્યું 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : હ્યું 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો :ર -સ 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : અકાર 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકારન્હ્યું 

મુખ્ય અક્ષર અને એના પછીના પહેલા અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : લ*્ગા-લગા 
(મુખ્ય અક્ષર પછીનો જોડાક્ષર બધા જ કાફિયામાં એકસરખો હોવો જોઈએ, અન્યથા કાફિયાદોષ 
ગણાશે.) 


૮ 

જીવન-મરણ છે એક બહુ ભાગ્યવંત છું; 

તારી ઉપર મરું છું હું તેથી જીવંત છું. 

રદીફ ક છું 

કાફિયા : ભાગ્યવંત - જીવંત 

કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : વંત 

એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો : ગ્ય -જી 


કાફિયાના એકસરખા અંત્યાક્ષરો 'વંત' પહેલાના અક્ષર “ગ્ય' અને 'જી' નો સ્વર એકસરખો 
ન હોવાથી એકસરખા અંત્યાક્ષરો “વંત' પૈકીનો પહેલો અક્ષર “વં' મુખ્ય અક્ષર કહેવાશે અને 
એના પછીનો અક્ષર “ત' એકસરખો અંત્યાક્ષર કહેવાશે. 
કાફિયામાં એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો : ત 
એકસરખા અંત્યાક્ષર/અંત્યાક્ષરો પહેલાના એકસરખા સ્વરવાળા મુખ્યઅક્ષરો : વં - વં 
મુખ્ય અક્ષરની સ્વર-વ્યવસ્થા : અંકાર 
કાફિયા-વ્યવસ્થા : અંકારમ્ત 
મુખ્ય અક્ષર અને એના પછીના પહેલા અક્ષરનું લગાત્મક સ્વરૂપ : ગા*લ-ગાલ 
(અહીં “અંકાર'માં અનુસ્વારમાં “ન્‌'નો ઉચ્ચાર હોવાથી બધા જ કાફિયામાં અનુસ્વારમાં “ન્‌'નો 
ઉચ્ચાર જ હોવો જોઈએ, અન્યથા કાફિયાદોષ ગણાશે. 


ઉદય શાહ 


દાદાટટૂનો મહોલ્લો (સાંઈ સ્ટ્રીટ), નવસારી-૩૯૬૪૪૫, ગુજરાત - ભારત. 
(11) -919428882632 


૫/0૩ડાં1૦૩ 1૦ 1૦૮૧ તાવ વં૦૫/110૮વ ।11/ ૩૦૦૯૩ તાવ 7ાવાં૮૦ડ 40૦૫1 ઊઊત2વાં :- 


111://પ/0/પ₹.પવતપડ ર1 વા1021-€૦0111/ 
11103://5ા1૨૬.૧૦૦૮વાં૯.૦૦।11/5ાધ૦/પવતપ/5| લ|વા1વ2વા/ 
111025://5ા1૦૬-૧૦૦વા૦-૦૦1।11/51(૦/પવતપ/5|1ત|1વા1૦245/ 
11113://5ાં1૨૬.૧૦૦૮ાં૯.૦૦111/5ાધ૦/પવતપ/511લ1126૫/2/ 


૪૦૫1૫૫૦ 111૮10 ||51૦€।11 તા1વ ૧૦૫૪110 ॥1/ [(/પડાં૦-૬૧૦1૧૧[૦૦ડાંપ૦।1 :- 
[111૩35://પ/પ/0/.%૦૫॥૫0૦-૦૦11/પ૬૯૨/પવંલપ5ડ1121110/૫1વ૧૯૦૩ 


